બજરંગી હનુમાન 


[ બાલવાર્તા ] 


દીમન: ઉન્ડેન્ઉ 9. છઃ ચોધરી 


પુસ્તકનું નમ ૦/જ-૨૭/? ઈજક્/(ન્‌ 


વિષ 7-: ર: 





ન 
મા 
રંગી ણેનુ 
ભજ 


વાર્તા] 
લ 
[ખા 


રી 
ચોધ 
જે. છ 

હૈન્નક 

કે કન 

-દીષતઃ 


જ હધાપી& 
જે અમદાવાહ થર 
ન દ 
ગૂજરાતી કોપીરાઈટ ચમર 


બજરંગી હનુમાન 


ઘણાં વર્ષો પહેલાંની, ભગવાન રામચંદ્રજીના 
સમયની આ વાત છે. એ સમયમાં બજરંગી વીર 
હુતુમાન થઇ ગયા. 


હનુમાન રૂપેરંગે તો જરાય દેખાવડા ન હુતા; 
ગેમની હુડપચી જરા વધારે પડતી ખહાર હતી-અને 
કદાચ તેથીજ “હુતુમાન' એવું એમતું નામ પડયું 
હોય. પણુ હનુમાનનું જેર તો કહ્યું ન જાય એટલું 
હતું. નાનપણુથી જ તોફ્‌ાનમસ્તીમાં તો પૂરા હુતા. 
માના ખોળામાં તો શેના જ સમાય ! અને એક ઘડી- 
ભર પણુ પગ વાળીને તે! બેસે જ નહિ. 


ર 'મજરંગી હનુમાન 


હમનુમાન ઘરની બહાર રમવા જાય એટલે તો 
હુજાર જગની દાદક્રિયાદ લાવે. હનુમાન ખાવાનું 
ભૂલે પણુ રમવાનું ન ભૂલે. 


ઘણી ય વાર માતા અંજની હનુમાનનાં તોફ્‌ન- 
મસ્તીથી કટાળતાં; હૉંઠટાપલી પણુ કરતાં; પણુ હનુમાન 
તો એના એજ. એમનાં મસ્તીતોફાન વધે ખરાં 
પણુ ઘટે નહિ. 

મતી અંજની પાતાના પુત્રની બહાટ્ટરી અને 
હોશિયારી જેઈ નેઇને મનમાં તો ઘણું હુરખાતાં, 
“ માર્‌ પુત્ર તો આભના સૂરજનેય ધરતી ઉપર 
ઊતારે એવે! થશે !-આવું આવું કાંઇ કાંઇ વિચારી 
સતી અંજની ફૂલાતાં. એમની એ ધારણા સાચે જ 
ખરી પડી. 


ગામ આખામાં હુતુમાન જેટલું કોઈમાં જેર 
નહિ; હનુમાન જેટલી ફેઈની દોટ નહિ. હનુમાન 
દોટ મૂકે ત્યારે તો જાણે પવનવેગી ઘોડો જ છૂટયો ! 
શ્વાસ તો ભરાય જ નહિ! પગ તો દ્રખે જ નહિ! 


અજરંગી હતુમાન ર 


ઝાડ ઉપર ચડવુ' હાય તો હનુમાનનું કામ. ઝાડ 
ગમે તેટલું જાડું કે મોડું ભલેને હોય, તો ય હનુમાન 
રૂ ઊ બક જ. 
તો સડસડાટ ચડી જાય. પાણીમાં તરવુ' હાય તો ય 
હનુમાન સના પહેલા. ગામનાં લેકે તો હનુમાનનાં 
આ બધાં ખાલચરિત્ર જનેઇને છક જ થઈ જતાં, 
એમનું અંગ તો વ% જ જેઈ લ્યો! સા એમને 
વ%ાગી કે બજરંગી કહેતા. 


એમ કરતાં કરતાં તો હનુમાન બાલક મટીને 
કુમાર થયા; અને કુમાર મરીને યુવાન થયા. એક 
પાટુ મારે તો ભલભલી ભી'તને ય તોડી પાડે !માતેલા 
આખલાનાં શીંગડાં હુચમચાવીને મૂળમાંશ્રી ખે'ચી કાહે ! 


હનુમાનને અખાડો બહુ વ્હાલે। હુતો. એ ભલા, ને 
એમના અખાડો ભલે. આખો દિવસં ખાઈપીને 
અખાડામાંજ હતુમાન તો પડયા ને પાથર્યા રહે. 
મુસ્તીના બધાય દાવપેચ હુતુમાનને આવડે; લકડી- 
ઢાલ ખેલવી હાય તો એમાં હતુમાન એકકા, ગદા- 
યુદ્ધ ખેલવું હોય તોય હુતુમાનને કોઈ ન લગે; 


૪ 'મજરંગી હનુમાન 


અને મલૃમુસ્તી રમવી હાય તે! હતુમાનથી બધા ય 
હેઠા. ભલભલા મલ્લ્ો ને કાંઇ કાંઈ ગદાધારીએઓ 
હનુમાનથી હારીને ચાલ્યા જતા. 

જેતનેતાંમાં તો હનુમાનની કીતિ ફેલાવા લાગી. 
આખા ટક્ષિણુ રૈશમાં હનુમાન બજરંગી નાસે 
પકાઈ ગયા. 

એવામાં એક દિવસે માતા અંજનીએ હનુમાનને 
કહ્યું, “બેટા હુનુમાન, તું ખજરંગી થઇને આમ ઘરને 
ખુણુ બેઝ્રી રહે એ તો ઠીક નહિ. ગંદ્યો દીકરા તે 
દેશાવર જ ભોગવે. તારા ખાહબળને। ખપ ઘણાયને છે.” 

હનુમાનને માનાં વેણુના અથે સમનજચે।. હુવે 
મારે દેશાવર ખેડવેો નેઇએ---એમ હતુમાનને 'પણુ 
મનમાં ઘયું. પણુ એકદમ કયાં જઈને ઊભા રહેવું 
તેની સૂજ ન પડી; એટલે હતુમાન કહે, “માતા, હું 
કાલથી જ દેશાવર ખેડવા જવાનો એ ચોકસ માનને; 
પણુ છું પ્રથમ ક્યાં જાઉ એ જરા કહેશો ? ” 

માતાએ હતુમાનની પીડ થાખડી; હરખના 
આંસ્તુ આંખમાં ઝગ્યાં, માતા અંજની બોલ્યા, “બેટા, 


બજરંગી હનુમાન પ 


દૂખિયાનો ભેરૂ ખનજે. ખોટે રસ્તે તારૂ જેર વેડફીશ 
મા. તારાં ગુણુની અને નરની કદર કરે એવો તે 
મારી નાણમાં કિષ્કિ'ધાનો સુગ્રીવ છે. પગ એ તો 
હાલ ટ્ખિચેો! છે. એના ભાઇ વાલિએ એનું રાજપાટ 
ઝુટવી લીધું છે. બેઢા, હિ'મત આવતી હોય તો 
સુગ્રીવનો ભેરૂ થા. ” 

હનુમાન કહે, “માતા, આપની આજ્ઞા હુ માથે 
ચડાવું છુ. હું સુગ્રીવનો જ ભેરૂ બનીશ; અને કાલે જ 
કિષ્કિધા જવા ઊપષપડીશ. ” 

માતા અંજનીની આંખમાંથી ઢુર્ષનાં આંસુ સર્યા'. 
એ આંસુએ ઠહનતુમાનતું માત્રુ. ભીનયું. માતાએ 
આશીર્વાદ આપ્યો, “બેટા, તું તો મારે બજરંગી છે. 
તારાં અંગને વાળ પણ્‌ વાંકો ન થાઓ !-એવી મારી 
આશિષ છે. ખીજુ તો શું કહું ? પણુ આજે તે 
મારી ફૂખ ઊજાળી છે. હ્ખિયાના બેલી થનારાં તે 
દોહ્યલાં જ છે. બેટા, ઈશ્વર તાર્‌ં રહ્ષણુ કર્‌ા!” 

માતાની આશિષ મળી ગઇ; અને ખીજે જ 
દિવસે હુતુમાને કિષ્કિ'ધા તરફ પગલાં કર્યા. 


ન ભમજરંગી હનુમાન. 


હનુમાન તો ઊપડયા. કાયા તો વ% જેવી કઠણુ 
ને કસાએલી છે. વાયુના જ જાણે પુત્ર હાય તેમ પવન 
સાથે ઊડતા અને ધરતી પ્રુજવતા એ તો! ચાલ્યા જાય 
છે. ચાલતા ચાલતા કિષ્કિ'ધા પ્હાંચ્યા. કિષ્કિધામાં 
સુત્રીવ ખીચાર્‌ા દૂખિચો! હતો. એના ભાઈ વાલિએ 
એનું રાજપાઢ ઝૂંટવી એને રખડતો! કરી મૂકચે। હતો. 

કિષ્કિ'ધામાં જઈને હતુમાન સુગ્રીવને મળ્યા. 
સુગ્રીવે પણુ જેતાં વેતજ હનુમાનને પારખી લીધા. 
ઝવેરીના હાથમાં હીરે આવે ને ઝવેરી કાંઇ ભૂલે ! 

આવો ભેર્‌ મળે તો કેક દિવસે પણુ ગએલુ 
રાજપાટ પાછું મળે ખરૂ;--એમ વિચારી સુગ્રીવે 
તો હનુમાનને પાતાની સાથે રાખ્યા; અને પોતાનાં 
ખધાં સુખદુઃખની માંડીને વાત કરી. 

પછી તો સુગ્રીવ અને હંતુમાન સગા ભાઇની 
જેમ રહેવા લાગ્યા; અને હનુમાને મનમાં ગાંઠ વાળી 
કે વાલિને માર્‌ કે મરાયું ત્યારે જ હું ખરો. પણુ 
વાલિને મારવાને લાગ કેઈ વાતે નથી આવતે. 
હનુમાન તે! મનમાં ને મનમાં મૂંઝાયા કરે છે. 


આજરંગી હનુમાન ૭ 


એવામાં એક દિવસે હુતુમાન ન્હાવા માટે પંપા 
નામને સરેોવરે ગયા. ત્યાંથી ન્હાઇને પાછા વળતા 
હતા ત્યાં સામેથી ફોઈ બે જણુ પંપાને કાંઠે આવતા 
જણાયા. હતુમાને મીંટ માંડીને એ બન્નેને નિહાળ્યા. 
આવનાર બન્નેનાં રૂપ તેજતેજના અંબાર હતાં. 
હેતુમાન હુતા ત્યાંજ સ્થિર થઇને ઊભા રહી ગયા. 
થોડી વાર થઈ અને એ તેજભર્યા રાજયુમારો પેપાને 
કાંઠે હનુમાન પાસે આવી પહોંચ્યા. 

હેનુમાને તરત જ પૃછયું, “ જુવાને, કૅયાંથી 
આવ્યા ને કયાં જશે ? ” 

પણુ એ બેમાંથી કોઇએ કશે જવાખ વાળ્યે 
નહિ. આથી હુનુમાનને બહું નવાઈ લાગી. હુૂતુમાન 
પણુ ઘડીભર બોલ્યા-ચાલ્યા વિના ઊભા રહ્યા. 
એ યુવાનોને જેઇને હનુમાનનું હૈયું તો હરખથી 
છલકાઈ ઊઠયું, આ પણુ મારા જેવાજ કેઈ 
ખાહુબળિયા જણાય છે-એમ વિચાર કરીને હનુમાને 
ફરી એ બન્નેને પૂછયું, “જુવાનો, કાંઇ સુખડુઃખની 
વાત તો! કર્‌ા ર બોલતા કાં નથી ?” 


૮ ખજરગી હનુમાન 


બન્ને યુવાનોએ પણુ નાણયું કે આ કેઇ હેતથી 
આપાગને પૃછી રહ્યો છે; એટલે બેમાંથી મોટા યુવાને 
કહ્યું, “ ભાઈ, આવ્યા તે! છીએ ખહદુ દરથી; પણુ 
કયાં જઈશું એ તો અસે ય નાણતા નથી.” 
આવું વિચિત્ર બોલવું સાંભળીને હનુમાનને 
નવાઈ લાગી. બન્ને યુવાનોના ચહેરા કાંઈક ઊતરી 
ગએલા દેખાતા હુતા. હનુમાનને થયું કે આવાં રૂપ 
છતાં મ્ડાં ઉપર હરખ કાં નહિ? ત્યારે હતુમાને 
કહ્યું, “નુવાનો, આમ સોળ મોછી કાં બોલે ? મારા 
સરખુ કામ હોય તો સુખેથી કહેને. મને તમે 
કોઈ રાજકુમાર લાગે! છે.” 
મોટા કુમારે કહ્યું, “ ટા ભાઈ છીએ તો 
રાજકુમાર; પણુ આજે અમારાં દુઃખનો આરે નથી 
રહ્યા. તસે આ દેશના ભોમિયા છે ?” 
“હા; આ આખો દેશ મે' તો ખૂંદી કાઢયે છે. 
સારા સરખુ કાંઈ કામકાજ ?” 
“ કામકાજ તે! ઘણું ય છે; પણુ તમને કહ્યે શું 
વળે ? તમે થોડા જ અમારૂ $ુઃખ ભાંગે એમ છે ?” 


બજરંગી હનુમાન હ 


“ જુવાનો, મારે વિશ્વાસ નથી પડતે ? ખેર ! 
પણુ મને તમારાં સુખડુઃખની વાત કરરે તો 
પસ્તાવાનુ' કારણુ નહિ રહે, હો ! ટું તો તમ સરખા 
જુવાનાને સાથી ને પૂજારી છ. હં સુગીવને 
ભેર્‌ હનુમાન. ” 

“ હુનુમાન તે તસેજ ! તમાર્‌ નામ તો અસે 
આ પ્રદેશમાં ખહુ વાર સાંભળ્યું છે. હું રામ; અને 
આ મારો ભાઈ લક્ષ્મણુ. 

“શું કહો છે તમાર્‌ં નામ ષણુ આ 
હનુમાને કે દિવસનું સાંભન્યુ' છે. ત્ય ખક તોડનાર 
તમે જ કે ર અયોધ્યાના પાટવી તસે જ ? અહે ! 
ધન્યભાગ્ય મારાં. હું તો તમારી જ ઝંખના કર્યા 
કરૂ છું. તમે તો વીર્‌ેના પણુ શિરોમણિ છે. તમારી 
પાસે જ દાસ ખતીને રહેવાની મારાં અતરની 
ઇચ્છા હુલી. પણુ મારી માતા અજનીનાં કહેવાથી 
હું અહિં કિષ્કિધામાં સુગ્રીવને મળીને રહ્ચા છુ.” 

“અમે તે! સાંભળ્યું છે કૅ સુગ્રીવ” રાજપાટ ખોઇ 
ખેઠા છે; ખરી વાત?” 


'મજરંગી હનુમાન 

“ઢા; એ ખરી વાત છે. સુગ્રીવ ડાલ એક પવત 
ઉપર વાસ કરીને રહ્યા છે; અને હું પગ એમની 
સાથેજ રહું ક. 

“ત્યારે તે! ટ્ખિયાને ટ્ખિયા મળ્યા.” 

“મહારાજ, આપને તે વળી દુઃખ હોય ! શિવજીનાં 
ગ્યંમક પધનુષ્યને પ'મ તરણાં સમાન તોડી નાખનારને 
તે વળી $૬ુઃખ ! વાત શી કરે। છા?” 

રામે જાણ્યું કે હનુમાન એકદમ મારાં ડુઃખને 
નહિ માને; એટલે પછી વાત બંધ રાખીને રામ તો 
એક ઝાડને શીળે છાંયડે જઇને બેડા. હુતુમાન પણુ 
પાસે જઇને બેસી ગયા. પછી તે રામે ધીમે ધીસે 
પોતાની બધી વાત હુનુમાનને કહી સંભળાવી. હનુમાન 
પણુ વાત સાંભળીને સજડ જ થઈ ગયા. 


પપાને કાંડે બે ધડી આરામ લઇને રામ, લક્ષ્મણુ, 
ને હતુમાન ત્રણ ગયા સુગ્રીવને રહેઠાણ. રામલક્ષમણુનાં 
આવવાથી સુગ્રીવ પણુ પોતાનું ડુઃખ વીસરી ગયે; 
અને રામને મદદ કરવાના જ વિચારે કરવા લાગ્યો. 


અજરંગી હતુમાન ૧-૪ ર૭૪ ૧૧ 


હનુમાને તો મનમાં નિશ્ચય કર્યા જ હતે કે 
પાતાળમાંથી પણુ ત્રીતાદેવીને। પત્તો મારે સેળવી આપવે।. 

રાજ સવાર પડે ને હનુમાન ખહાર નીકળી 
જાય. જમવા ઢાણુૈ ય ઘેર ન આવે. રોજ ઊહઢીને 
હેતુમાન સેો। સે! ગાઉનો ફેરો ફરે, ને સાંજ પડે 
ત્યારે પાછા આવે. આમ ને આમ તગઝ્ોંતાની શોધમાં 
હૈતુમાન પગ વાળીને બેસતા ન હતા. 


એવામાં એક દિવસે પ'ખીરાજ સ'પાતિના ભેટો 
હુતુમાનને થઈ ગયે।. હતુમાને તરત જ સ'પાતિને 
સવાલ કર્ચ, “ પખીરાજ, આટઆટલું નિત્ય ઊડો 
છો, તો એક વાતનો પત્તો ન આપા?” 

સ'પાતિ કહે, “ઘણી ખૃશીથી; હુ' જાણતો હોઈશ 
તો જરૂર પત્તો આપીશ. 

હતુમાન કહે, “ત્યારે સીતાજીને કૅયાંઇ દીઠાં ?” 

સ'પાતિ કહે, “સ્રીતાદેવી ? જનકતનયા ન્તનકી ? 
ભગવાન રામચ-4્રજીનાં પત્ની ? 

હેનુમાન કહે, “એ જ એ જ સીતાદેવી.” 


૧ર ખમજરંગી હતુખાન 

સ'પાતિ કહે, “ એણા ! તમને ખખર નથી ? 
સીતાદેવીને તો લકાનોા રાજા રાવણુ હરી ગયે છે! 
મારે ભાઇ જટાયુ એ સીતાદેવીને બચાવતાં જ મરાયો!” 


હનુમાન બોલી ઊઠયા, “ હે ! રાવણુ જ સીતા- 
જીને હરી ગયો છે ! સ્વયવરમાં ન કાવ્યો તો 
છેવઢે રાક્ષસવિદ્યા વાપરી ! કૂટ રાજા રાવણા ! 
ઉપકાર ઉપર જ અપકાર ! ધનુષ્ય ઊપાડતા હાથ 
ચકદાયા હતા ત્યારે રામજીએ જ તને ઊગાર્યો હતો. 
એ જ રામજીને આવે દગો દીધો ! ફેટ ! અકર્મી ! 

પણુ ફિકર નહિ; હવે એ છે ને અસે છીએ. 


યાદ રાખ રાવણા ! હુવે અસે ય તને ખતાવી આપીએ 
છીએ.” 


હુતુમાન તો હરખાતા હરખાતા આવ્યા ઘેર; 
અને સીતાની શેધની વાત રામને મલકાતે મોહે 
કરી કે, “લાવ્યો 3, લાવ્યો છું વાત ! સીતાદેવીને 
તો રાજા રાવણુ હરી ગયો છે; પણુ હવે એના શા 
ભાર છે કે સીતાજીને પાછાં ન આપે ?' 


અજ%રંકી ડનુખાન ૧૩ 
રામ ડડે, “પાત્રુ ભાઈ ટુનુમાત, લંકામાં જવું 
ખડ દોહ્યલું છે; વચ્ચે અડો સસુદ્ર આવે છે એનુ 
કેમ ? અને વળી આપાણળી પાસે સૈન્ય તો! નામનું ય 
નથી. 
હનુમાન કહે, “સેન્ય તે। લેયાર જ છે; કાલ 
સવારે વાલિને મારીએ અને પછી તો કિષ્કિ'પાનુ' 
આખુ સેન્ય આપણું જ છે." 
સીતાને! કાંઇક પત્તો લાગ્યો એટલે રામને પણુ 
જરા શાંતિ વળી. મુગ્રીવ પણુ મનમાં ખહુ જ 
હુરખાચે; અને હનુમાનના ઢુર્ષનો તે પાર જ ન રહ્યે. 


પછી તો બેચાર દિવસ ગયા ન ગયા ને 
હનુમાને વાલિને હણુવા સખ'ધી વાત ઉચ્ચારી. 
લક્ષ્મણું એ વાતને ટેકો આપ્યો; અને રામે પણુ 
એમાં મદદ આપવાતુ' હૉંશથી કખૂલ કયે. 


રામજીની સહાય મળી એટલે ઢવુમાને 
તરત જ વાલિને સ'દેશે કહેવડાવ્યો કે, “ ખરો 
અળિયો હોય તે સુગ્રીવ સાથે લડવા ખહાર નીકળજે.” 


બજરંગી હનુમાન. 


વાલિ હતો ચડસીલે. મદનેો તો એને પાર ન 
હતો. ખીજે જ દિવસે એ તે! તૈયાર થઇને આવ્યે 
લડવા, વાલિનાં મનમાં એમ કે સુગ્રીવને તે હું 
ચાંચડની જેમ ચાળી નાખવાને।. પણુ એને ખીચારાને 
ખખર ન હતી કે સુગ્રીવની સહાયમાં તો રામચ દ્રજી 
જેવા વીર આવીને ઊભા છે. 


૧૪ 


વાલિને ને સુગ્રીવ એ બેનું સામસામુ યુદ્ધ 
થયુ. પણુ વાલિ કેમે કરી મરાતે નથી. આખરે 
રામજીએ ન્નેયુ' કે આ વાલિ સુગ્રીવથી ગાંજે તેમ 
નથી; અને એ પાપી વાલિ ને કૂાવી જરે તો તે 
અસત્યનો જય થશે--આમ વિચારીને આખરે એ 
પાપીને મારવા માટે રામજીએ એક ખાણુ તાકીને 
એયું તો માર્યું કે વાલિના રામ રમી ગયા. 


વાલિ મરાયો એટલે રામજીએ કિષ્કિ'ધાની ગાદી 
સુગ્રીવને સોંપી. 

હુવે સુગ્રીવ તો હનુમાન જેટલે જ રામજીને।. 
ભકત ખની ગયો હતો. પોતાને રાજ્ય પાછુ અપાવનાર 


અજરંગી હનુમાન જપ 


રામજી હુતા એટલે સુગ્રીવને પણુ સીતા દેવી પાછાં 
ન મળે ત્યાં સૂધી ચેન કેમ જ પડે ! 

સુગ્રીવ ગાદીએ બેઠો એટલે એની હાક આખા 
મુલકમાં વાગી. પછી તરત જ એણે હુકમ કરી દીધે। 
જે કિષ્કિધાનું તમામ સૈન્ય તેયાર કરાવે. 

જેતનેતામાં તા એક સોટુ' સૈન્ય તૈયાર થઇ 
ગચુ'. વાલિના મહાખળિચોઃ સુત્ર અંગદ એ સૈન્યને! 
સેનાપતિ ખન્યો. અને પછી તો વાજતે ગાજતે 
આખુ સેન્ય પ્હૉંચ્યું છેક દક્ષિણુમાં દરિયાને કાં ઠે; 
અને શ્વેતબિ'દુ પાસે સુકામ કર્યો. 

પણુ ખરી સ્રુશ્કેલી તો હુવે આવી. લંકા દરિયામાં 
હેતી, એટલે સમુદ્ર આળગ્યા વિના તો કેમ જ જવાય? 

પણુ હનુમાન બહુ ચકેર હતા. એમણુ એ 
મુશ્કેલીનો તોડ અગાઉથીજ કાઢી રાખ્યો હતે. નલ ને 
નીલ નામે ખાંધકામના ખે ઉસ્તાદો સૈન્યમાં સાથે જ 
લીધા હુતા. ધારે તો પથ્થરને પણુ પાણીમાં તરાવે 
એવા જબરા કારીગર, એ નલ ને નીલ હુતા. તરત જ 


૧૬ ખજરંગો હનુમાન 
નલ ન નીલન બાવાવવામાં આવ્યા; અને રામજીએ 
લંકા જવામાં નડતી ર૪શ*કેલીં જણાવી. 

તરત જ નલ બોલી ઊડતો, “એમાં મૂ ઝાવાનુ 
શું? લાવા લાકડાં અને પથ્થર; પૂલ જરૂર બનશે." 
નીલે પળ કહ્યું કે, “ખરી વાત છે; પૂલ અમારે 
બનાવી આપવે. દરેક લાકડાને બન્ને છેડે ચાર 
ચાર સોટા પથ્થર ઢાંગીએ તો બધાં લાકડાં સારી 
રીતે તરશે; અને એકખીના લાકડાં આઘાંપાછાં ન 
જાય એ બધું અમે નનેઈ લદશુ.' 

તરત જ હનુમાને આખી સેનાને હુકમ આપી 
દીધો કે મોટાં સોટાં ઝાડ કાપાને એ બધાંનાં થડ 
દરિયાને કાંઠે એકઠાં કરો, અને પાંચ પાંચ મણિુયા 
પથ્થરોનો પગ એક ઢગ ડરે. 

પછી એક દિવસે સવારમાં રામજીએ હનુમાનને 
બોલાવીને કહ્યુ, “ભાઇ હનુમાન, આપણે લ'કામાં તે 
હુવે જઈ શકીશું; પણુ તે પહેલાં સીતા લામાં કઈ 
જગાએ છે, એને કેવી રીતે રાખવામાં આવી છે, 
વગેરે ખાખતની તપાસ કરવી જરૂરની છે.” 


અજર'ગો હતુમાત ૧૭ 
હતુમાન કહે, “ખુ આર્‌; હું એકલે જ એ 

તપાસ કરી આવું; ઝપાટાભેર પાછો આવીશ. અને 

એ અરસામાં આપણે પૂક પણુ તેયાર થઈ જશે.” 


રામ કહે, “તું જતોજ હોય તો આ લે મારી 
વીંટી; સીતાને એ વીંટી ખતાવજે; એને એ એળે છે." 


હનુમાન તો પછી તરત જ એક મોટું લાકડુ 
લઈને પાણીમાં પડયા. તરતા જાય અને થાક લાગે 
એટલે લાકડાં ઉપર બે ઘડી વીસામે। લઈ લે. એમ 
કરતાં, હનુમાન તો! લ'કાને કાંઠે પ્હાંચી ગયા. 


ભૂખ્યે પેટે હુનુમાન તો ચાલ્યા જાય છે. ચાલતાં 
ચાલતાં એક મોટી વાડી આવી. આખી વાડીમાં અશે।ાક 
ને આંખાનાં જૂથ હતાં. આંબા તો પાકીને રટ્ટા જેવા 
લચી પડયા હુતા. ભૂખ પણુ હનુમાનને કડકડીને 
લાગી હુતી. લાગલા જ એ તે વાડ કૂદીને વાડીમાં 
પેઠા. ધરવાધરવ કેરીઓ ખાધી; અને પેટ ભરાયું 
એટલે બે ઘડી એક અશેકની ડાળ ઉપર ચડીને 
.હૈતુમાન તો બેઠા. 


૧૮ ખમજર'ગી હનુમાન: 


આખી વાડી નિજન ને સૂનકાર હતી. હનુમાન 
તો નિરાંતે ડાળ ઉપર આડા થઘ્ને આરામ લેના 
પડયા છે. વાડીમાં તો ચકલુંય ફરકતું નથી. 

એવામાં ટુતુમાનના કાન એકદમ ચમક્યા, ડ્રર 
ટ્રરથ્રી કોઈના વિલ્વાપના સૂર એમને કાને અથડાયા. 
નકી કોઈ ટ્ૂખી માનવી રડતું લાગે છે-આમ 
વિચારીને હનુમાન તરત જ ઝાડ મ હેઠે ફૂઘા; 
અને આખી વાડીમાં શોધવા લાગ્યા કે કે।ણુ રડે છે. 

ક્રતાં ફરતાં અશેકનાં જીુડની એક ઘટા આવી. 
રૂદનના સ્તર પણુ હુવે તો ચાખ્ખા સભળાવા લાગ્યા. 
હનુમાન તો વધારે પાસે ગયા ને જુએ છે તો કોઈ 
પદમણી જેવી સં ચોધાર આંસુએ રડી રહી છે 
આ સીતાદેવી તો ન હોય !-એમ ધારીને હુનુમાન 
તો જરા વધારે પાસે ગયા ને બોલ્યા, “માતા, વિલાપ 
ન કરે; મને કહા, સીતાદેવી તમે જ ?' 

સ્રીએ રડતાં રડતાં જ જવાખ આપ્યો, “જરે 
ભાઈ, મને હેરાન ન કર; મને રડવાની ય નિરાંત 
નહિ લેવા દે?” 


અજર'ગી હનુમાન ૧૯ 


હુતુમાન કહે, “પણુ માતા, આપ સીતાદેવી જ 
છે ફે ખીન્ન' કોઇ એટલું કહો, એટલે પછી હું મારે 
માર્ગે ચાલ્યો જઇશ.” 

રડતી સં બોલી, “એ જાણીને તારે શું કામ છે?” 

હનુમાન કહે, “માતાજી, મારે એ જાણીને તે 
ખહુ કામ છે. હું રામટ્રત હનુમાન છું; અને સીતા 
દેવીની ભાળ કાઢવા જ આવ્યો ૪." 

“હુ ! મારા રામનો તું ટ્રત છે ? પણુ જારે 
ભાઇ, જા; તું મને ઠગવા ન આવ્યો હોય એની શી 
ખાતરી ? હું છું તો સીતા જ-જનકની પુત્રી જાનકી.” 

“માતા, ખસ ત્યારે; હવે વિલાપ કરવાનું કારણુ 
નથી. લ્યો, આ વીંટી જુએ અને ખાતરી કરે.” 

સીતાએ વીંટી હાથમાં લીધી ને પારખી તે 
વૉટી રામની જ હતી. સીતા દુઃખ માત્ર વીસરી ગયાં. 
વીંટીને જેતાં સીતઃ! ધરાતાંજ નથી. હનુમાન તા 
હાથ નજેડીને ઊભા રહ્યા છે. 

એવામાં એકદમ સીતાને યાદ આવ્યું કે હુમણા 
રાક્ષસણીએ આવરે અને આ હવુમાનને પકડશે તો 


૨૦ બજરગી હનુમાન 
પછી મારા સંદેશો શમને કો પ્દાંચાડશે ?--આમ 
વિચારીને તરત જ સી.એ અ'બોડામાંથી અક ઝગ- 
ઝગતો મળિ કાઢયો! અને કહ્યું, “વીરા હનુમાન, 
તું મારે વીર છે. રામને આ મણિ આપજે ને 
કહેજે કે હવે મને જલ્ટી આ દ૬ુઃખમાંથી છેડાવે.” 

“ માતા, એની જ તેયારીએ ચાધી રહી છે. 
'ડું અહિંથી પાછો જાઉ એટલી જ વાર છે. હવે તમે 
જરાય મૂઝાશે। નહિ. રાવણુના ઘાટ અમે ઘડી 
રહ્યા છીએ, " 

“બહુ સારૂ; પણુ હુવે તું અહથી જલ્ટી 
ચાચ્યો જા; નહિતર પકડાઈ જવાની ધાસ્તી રહે છે.” 

પછી હનુમાન તો સીતાજીને વદન ડરીને 
ચાલી નીકળ્યા. પણુ જેવા વાડીમાંથી બહાર પગ 
મૂકે છે કે તરત જ રાક્ષસા)ીઓ સામી મળી; અને 
હતુમાનને ધેરી લીધા. ખાઇ માણુસ ઉપર હાથ 
ઊગામવે। હનુમાનને વાજખી ન લાગ્યો. પણુ એમ 
કરવા જતાં હુનુમાનને એ રાક્ષસણીએઓએ પકડયા; 
અને તરત જ એમને રાવણુના દરખારમાં મોકલી દીધા. 


અમજર'ગી હતુખાન ૨૧ 
રાજા શાવણુ દરખારમાં બેઠો હુતો. એની જમણાં 
બાજીએ પાંચ ને ડાબી બાજુએ ચાર એમ નવ 
પ્રધાન હારખૅધ બેડા હુતા. નવ પ્રધાન અને દરસ 
રાજા રાવણુ-એમ દશેને બેસવાને એક લાંખુ સિષાસન 
રૂ ૧ ૪ હ 
ગોઠવેલું હતું. 
દરખાર ભરાયાને થોડીક વાર થઇ હશે ત્યાં તો 
પહણેરગીર્‌ા હુતુમાનને પકડીને દરખારમાં આવ્યા. 


દરખારમાં પેસતાં જ હનુમાને નેયું તો સાશે 
દશમાથાળા રાવણુ ઝગઝગતા સિહઠાસને ચડીને 
બેઠો હુતો. 

પહેરગીરે ફરિયાદ પોકારી કે, “મહારાજ, આ 
કોઇ અન્તણ્યા ગડુ જેવા નરપશુએ આપણી અશોક 
વાડીમાં વગર રજાએ પ્રવેશ કર્ચાચ હતે.” 


વાત સાંભળતાં જ રાવણુનો મિન્તજ ખાટો 
ખાટો થઈ ગચેો અને એણે ટુકમ છેડ્યો કે, 
“જાએ, એને હુમણા તો ખેદીખાને પૂરી દ્રો; અને 
મારી અશોક વાડીમાં વગર રજાએ..............****” ક 


ખજર'ગો હનુમાન 

આઢલું રાજ રાવણુ બેલે છે ત્યાં તો બેપાંચ 
પૃહેરગીરેો દોડતા આવીન શ્વાસભર્યા કહેવા લાગ્યા, 
“ મહારાજ, મ.ડારાજ, મજબ થચે ! ગજખ થયે ! 
જખ્મર આગ લાગી છે ! અને ઉપાય નહિ લેવાય 
તો આખી લકા બળીને ખાક થઈ જશે !” 

રાવણના નવે મંત્રીઓ ઊભા થઇ ગયા; રાવણ 
પણુ “છેબાકળોા ઊભો થઇ ગયો અને બોલ્યો, 
“મંત્રીએ, જાઓ, જ્ડટી આગ બૂઝાય એવા ઉપાયે 
થચે; હું પણુ તમારી પાછળ જ આ આવ્યે." 

નન મત્રાંઆ ઊડીને એકદમ ચાલતા થયા; 
રાજા રાવણ પણુ ઊડીને ચાલતે। થયો; અને આ ખખ્ધી 
ગડખડમાં હનુમાન આવ્યાની વાત જ સૌ ભૂલી ગયા. 

દરબાર દરબારને ઠેકાણે રહ્યા અને સમા ખધી 
વિખરાઈ ગઈ. આખી નગરીમાં બૂમાબૂમ ને 
ચીસાચીસ થઈ રહી હુતી. 

હુતુમાન પણુ આ ગોટાળાનો લાભ લેવે। ચૂકયા 
નહિ. એમણે ન્નેયું કે મને ખંદીખાને પૂરવા જેટલી 


અજરગી હનુમાન ટે3 


પણુ કોઇને કામ રહી નથી. એટલે હુનુમાન પણ વખત 
વિચારીને છટકયા ને ઊભી પૂછડીએ જે નાડાને તે 
આવી પ્હૉંચ્યા દરિયાને કાં ઠે; અને પછી તો તરત જ 
લાકડુ ખાથમાં લઈને હનુમાને માંડયું તરવા ને 
પહોંચી ગયા શ્વેતબિ'દુ. 

હનુમાન રામને મળ્યા. સીતાએ સાંપલે મણિ 
આપ્યે; અને સીતાજીની બધી ખાતમી આપી. પાત 
ફેવી રીતે સપડાઇ ગયા હતા ને કેવી રીતે છટકવા 
પાસ્યા હતા, એ બધી વાત રામચંદ્રજીને કરી. 

આ બાન્નુ પૂલનું કામ પણુ પૂરૂં થઈ જવા 
આવ્યું હતું. એ કામ પુરૂં થયું એટલે રામે શ્વેતબિંડુમાં 
રામેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી; અને પછી આખા 
સૈન્યને પૂલ ઉપર ઊતાર્યું. નેતન્નેતાંમાં તો આખુ 
સેન્ય લંકાને કાંઠે આવી ધામા નાખીને પડયુ. 

લડાઇ કરતાં પહેલાં રામને વિછિ માટે અંગદને 
રાવણુ પાસે સોકલ્યો. પણુ એ અભિમાની રાવણુ 
એમ માને શેનો ? એણે તો સામું કહેવરાવ્યું કે; 


૨૪ ખજર'ગો હનુમાન. 


“કાયરની માફક વિછિ શું મોકલાવા છે ? મર્દના 
ખચ્ચા હો તો આવી નએ। સામા ને થઇ નએ માટી !” 


પછી તે થયું ચુદ્ધ; ભારે જખર્‌ યુદ્ધ થયું. 
રામરાવણુનું યુદ્ધ એ તો રામરાવણુનું જ. ન ભૂતો ન 
ભવિષ્યતિ-એવું એ યુદ્ધે હતું. એ લડાઇમાં કેટલાયને 
કચ્ચરઘાણુ નીકળી ગયો. રાજા રાવણુ, એનો પુત્ર 
ઈન્દ્રજિત્‌ , રાવણુના ભાઇ મુભકર્ણુ, એના બે મામા 
અહિરાવણુ ને મહિરાવણુ-એ બધાય એ લડાઇમાં 
મરી ખૂટ્યા. એ સિવાય ખીન લાખોને। ધાણુ નીકળી. 
ગયો એ જુદો. 


આ લડાઇમાં હતુમાને તે રંગ રાખ્યો હતો.. 
હનુમાન હોઇને જ મુ'ભકર્ણ જેવો મહારથી મરાચે। હતે... 
ઝુભકણું તો રામના સેન્યનો સહાર કરી નાખતો 
હતો; પણુ આખરે હનુમાને જ એને પેટ ચીરીને મારી 
નાખ્યો! હુતો. આ મુભકણું રાવણુના ભાઈ હુતે; અને 
એની જ મદદથી રાવણુ ગૂઝતો હતો. ભર લડાઇમાં 
રામલક્મણુની બાજુએ જ હનુમાન રહેતા. અને રામ- 
લક્ષ્મણુને અનેક અણુધાર્યા હલ્લામાંથી હતુમાન જ 


બજરંગી હતુખાન શ્પ 


ખચાવી લેતા. હનુમાનની સહાયથી જ ૪ંદ્રેજિત્‌ જેવા 
જબરા ચેદ્ધાને લહ્ષમણુ મારી શકયો ઢહુતો. અનેક 
વાર હનુમાન રાંમલક્ષ્મણુને ખભે બેસાડી આક્‌તોમાંથી 
ઊગારી લાવતા; અને રાત પડચે આખા સેન્યની ને 
રામલકહ્ષ્મણુની ચોકી કરનાર હુનુમાન જ ઢહુતા. 


એક વાર તો એડું બન્યું કે રાત્રે હનુમાન ચોકી 
કરતા બેડા હુતા; એવામાં રાવણુનો મામો! અહિરાવણુ 
વિભીષણુનું રૂપ લઈને રામનાં સૈન્યમાં પેસી ગચેા; 
અને કોઇને ખખર ન પડે તેમ રામલક્ષ્મણુને ઊંઘતા 
ઊપાડી ગચે.. આ વાતની જાણુ જ્યારે હુતુમાનને 
થઈ ભારે તે એકદમ રામલક્ષ્મણુની શોધમાં ઊપડ્યા 
હુતા; અને રાવણુના બન્ને મામા અહિરાવણુ ને 
મહિરાવણુને મારી રામલક્ષ્મણુને ક્ષેમકુશળ પાછા 
લાવ્યા હુતા. આવાં ને આવાં અનેક પરાક્રમો! હંતુમાને 
ચમ લડાઈમાં કર્યા હુતાં; અને ખર્‌' કહીએ તે હનુમાન 
હોઇને જ રાવણુ સામે રામચંદ્રજીની જીત થઈ હતી. 
રામ પણુ સારી રીતે જાણુતા હતા કે હનુમાન વિના 
સીતા પાછી મળવી સુશ્કેલ હતી. 


કડ બજર'ગી હનુમાન 


લડાઈમાં હુંતુમાનને પણુ ઈન થઇ હતી. એમના 
ડાબા પગને ઢીંચણું એક ખાણુ વાગ્યું હતું; અને તે 
દિવસથી એ લ'ગડા બની ગયા હતા. 

આ ખાણુ વાગત તે! નહિં; પણુ બન્યું એમ. 
ફે એક દિવસે લડાઈ પૂર નેસમાં ચાલતી હતી. 
ઇન્દ્રને જિતનારો મહાબળિયો  રાવણુનો મુવર મેઘનાદ 
જનેરમાં આવીને લડતો હતો. એ મેધનાદે એક ખાણુ 
લક્ષ્મણુને એવુ માર્ચુ કે લહ્્મણુને મૂર્છા આવી ગઇ. 
કોઇ વાતે મૂર્છા ઊતર્‌ જ નહિ. લક્ષ્મણુને આવી 
મૂર્છા આવવાથી રામની આંખમાં પણુ આંસુ આવી 
ગયાં, બધાયને લાગ્યુ' કે અમૃતવેલી આવે ને એનો 
રસ પવાય તો જ આ મૂર્છા વળે. પણુ અમૃતવેલી 
લાવવી કયાંથી? અને લાવે ફેણુ? આખરે 
હુતુમાને એ ખીડુ' ઝડપ્યું; અને તરત જ ગયા. 
એક પવત ઉપર. પણુ હનુમાન એ અમૃવતવેલીને. 
ઓળખતા ન હુતા, એટલે એમણે તે છેવટે જેટલી. 
વલેલીઓ દીઠી એટલી ખધી મૂળમાંથી ઊખેડીને એક 
મોટો ભારે ખાંધ્ચો; અને એ ઊંચકીને માંડયું ચાલવા.. 


અજર'ગી હનુમાન ૨૭- 


હનુમાન ચાલ્યા આવતા હુતા. હુમણા પ્હાંચી 
જાઉં એટલી જ વાર છે | પછી લક્ષ્મણુની મૂર્છા 
ઊતરશે ને મારો રામ હુરખાશે;--એવા વિચાર ફરતા 
કરતા હતુમાન નેસભેર ધરતી પ્રૂજાવતા ચાલ્યા 
આવતા હુતા, એવામાં કેણુ જાણે કયાંથી સનનનન 
કરતુ એક ખાણુ આવ્યું અને બરાખર હેતુમાનના 
હીંચણુ સૉંસર્‌| નીકળી ગયું. હનુમાનને કળ ચડી 
ગઇ. એક ડગલું ય આગળ ન દેવાયું. “હૈ રામ !” 
કહેતા હનુમાન તે જમીન ઉપર બેસી ગયા. 

થોડીવાર થઈ ને જ્યારે કળ ઊતરવા લાગી ત્યારે 
હેનુમાનને લક્ષ્મણુની મૂર્છો યાદ આવી; તરત જ બેઠ! 
થયા; અને ખોડ'ગતા ખોડ'ગતા પણુ પોતાને સ્થાને 
પ્હાંચી ગયા. 

અમૃતવેલી આવી એટલે પછી તે! લક્ષ્મણુની. 
મૂર્છા ઊતરી. સૌના જીવમાં જીવ આવ્યો. રામનું 
ઊતરી ગએલું મોહું' પણુ ત્યારે જ હ્યું. 

પણુ હનુમાન લ'ગડા ખની બેઠા એ વાત જાણીને 
વળી રામને ચિ'તતા થઇ. આખરે હનુમાનના પગની 
પીડા તે! મટી; પણુ એમના પગમાં ખોટ તો રહી જ ગઈ.. 


૮ મજર'ગી હનુમાન 


રાવણુ સાથેની લડાઈ પૂરી થયા ખાદ રાસે 
લ'કાની ગાદી વિભીષણુને સોંપી. 


આ વિભીષણુ રાવણુના જ ભાઈ હતો; પણ 
રાવણનો અસત્ય પક્ષ તજી એ રામના સત્ય 
પક્ષમાં આવ્યો હુતો. વિભીષણુ રામનો ભકત હતે।. 


પોતાના વનવાસને પણુ ચોદ વર્ષ પૂરાં થઈ રહ્યાં 
હતાં, એટલે રામ સીતાને લઈ સીધા અયોધ્યા 
આવવા ઊપડયા. હનુમાન, સુગ્રીવ, અંગદ, વગેરે 
મહાખલી વેોદ્ધાઓને પણુ રામે સાથે જ લીધા. 


અયોધ્યામાં રામનો ખડી ધામધુમથી રાનત્યાભિષેક 
થયો. એ પછી એક દિવસે સીતા દેવીએ હનુમાનને 
ભરસભામાં ભેટ આપી. પોતાનો અમૂલખ હાર 
સીતા દેવીએ હનુમાનને પહેરાવ્યો; પણુ હનુમાનને 
ભેટ તે ખપતી જ ન હુતી. એમને તો ભક્તિ જ 
જોઇતી ઢહુતી, 


ભેટ લઇને મારે શું કામ છે? મારે ઝ્રેનાં 
પેટ ભરવાં છે કે ભેટની જરૂર હોય ! આ અમૂલખ 


બજર'ગી હનુમાન ૨6 


હાર મારી પાસે હુશે તે કેક દિવસ પણુ મારી 
ભક્તિમાં ખામી આવશે ખરી.-આમ મનમાં ને 
મનમાં વિચાર કરી હુતુમાને તો હાર ફ્રેરવી ફેરવીને 
જનેચે. અ'તે નીસાસો નાખીને હાર તેડી નાખ્યો. 
આખી સભા તો નેઈ જ રહી કે હનુમાન કરે છે શું 
હેતુમાને તો મોતી કાઢી કાઢીને મ્હૉંમાં નાખવા 
માંચ્યાં; અને કરડખરડ કરતાં મોતીના કટકે કટકા 
કરી નાખ્યા. 
રામ ખડખડ હેૅસી પડ્યાઃ “શાબાશ ! મારા 
ખજરગી ! શાખાશ છે તને ! દેવી, નેઇ આ ભક્તિ ?” 
પણુ સભામાં કોઇને આનો મર્મ ન સમજાયે।. 
ત્યારે કોઈ અદેખોા હુશે તે બાલી ઊઠયો, “એવા 
નરપશુને તે આવો હાર આપવાનો હોય !” 
હેવુમાનને કાને આ વેણુ પડયું. એમને આખે 
અગે ઝાળ ઊઠી. એ બોલી ઊઠ્યા, “માતાજી સીતા, 
એ હાર લઇને હું શું કર્‌ ? એમાં મારો રામ ન 
ઇખાચે. એ હારને વળી સાચવવો પડે ને | અને 


૩૦ બજર'ગી હનુમાન 
એ સાચવવા રહું ત્યાં મારા રામને વીસરી જાઉં; 
માટે મને એ હાર ન ખપ્યો.” 

સીતાદેવી હનુમાનની આવી અચળ ભકિત 
જાણીને ખહું હુસખાયાં, સભા આખી પણુ હનુમાનની 
ભકિત નેઈને ચકિત થઈ. પણુ વળી કેઈ એકૅ દોઢ- 
ડાહ્રો કરડાકીમાં બોલ્યો, “હા ભાઈ; હા | તમારાં 
અ'તરમાં રામ જ છે ને ! નહિતર કે દિવસનું એ 
અતર ચીરીને ફેકી દીધું હોત !” 

બોલનાર ધીમેથી બોલ્યો હેતો; છતાં આખી 
સભાએ એ વેણુ સાંભળ્યાં. કેટલાક મરમમાં હસ્યા; 
જેટલાક જરા ગુસ્સે પણુ થયા. હનુમાનને પણુ લાગ્યુ 
કે આ કોઈએ મારી ઠેકડી કરી. તરત જ હુનુમાન 
ગ્જ્યા, “હા; છું અત્યાર સૂધી જીવી શકયો છું તેનું 
કારણુ મારાં અતરમાં રામ છે માટે જ. એ 
મારા રામને અતરમાં રાખીને સે મારી બધી 
મનની ઉમેદ્દો પૂરી કરી લીધી છે. હવે હું તમને 


છેવટે બતાવતો જાઉં છું કે મારાં અતરમાં રામ 
વસેલે છે કે નહિ. ” 


અજર'ગી હનુમાન ૩૧. 


આટલું કહીને તરત જ હનુમાને તો પોતાના બે 
પઝા છાતીમાં ભરાવ્યા અને છાતીનાં પાટિયાં ચીરી 
નાખ્યાં! લોહી તો વહીને નીચે દડદડવા લાગ્યુ. 
હનુમાન તો છાતી ચીરીને ઊભાજ છે; મોહું' બંધ છે; 
પણુ અતરમાંથી “રામ ! રામ! રામ!” એવો 
ગુંજારવ નીકળો રહ્યો છે. 

“હાં !હાં! આ શું ?'--એટલાજ રાખ્દ્દો સભામાં 
સ'ભળાયા અને સભાનાં બધાં માણુસો પૂતળાં 
જેવાં બની ગયાં. 

તરત જ ઊઠીને રામ હતુમાનને ભેટી પડ્યા. 
થોડી વાર થઇ અને “રા....મ | રા....મ ! ર્‌ા....મ ! 
રા....” એ ગુજારવ બંધ થઈ ગયે. રામે [હનુમાનને 
પોતાના ખોળામાં સુવાડ્યા. 

સીતા છાતીફ્‌ાટ રડ્યાં. સભા આખી ભોૉંઠી પડી 
ગઈ. ઢુસવામાંથી ખસવું થઇ ગયું. પણુ રામ હદય 
કઠણુ રાખીને બોલ્યા, “હનુમાન તે! વીર થઇ ગયે. 
વીરને મૃત્યુ હોય જ નહિ. મરતાને રડીએ પણુ અમર 


કેર ' અજર'ગી હનુમાન - 


થચેલાને કેમ રડીએ? માર્‌ બજરંગી વીર હુનુમાન 
તે અમર થઈ ગયે છે. ચંદ્રસૂર્ય ઝખાશે ને ચળશે 
, પણુ હનુમાનનું નામ તો નહિ ઝંખાય કે નહિ ચળે. 
આજથી હનુમાન તે અમર બન્યો છે. દુનિયામાં 
એ વીર તરીકે પૂજાશે. એને પૂજીને નિબેળ સબળ 
ખનશે; કાયર મદે ખનશે." 
ઝ% ઝદ કર ક 

ખર્‌જ, હતુમાનને આપણું આજે પણુ અમર 
માનીએ છીએ અને એની પૂજા કરીએ છીએ. 
હનુમાનની દાસભક્તિ તે હનુમાનની જ હુતી. એ 
દાસભક્તિનો તો નેઢો જ જડતો નથી. હનુમાનની 
ભક્તિ કરનારા વીચેવાન ખને છે, પ્રાણુવાન બને છે, 
અને ક્ષમાવાન બને છે. 

આજે હુતુમાન વિનાનું એકે હિંડુ મદિર્‌ નથી; 
હનુમાન વિનાની એકે રામકથા નથી; અને હતુમાન 
વિનાનો એકે હિંદુ અખાડો નથી. 

જય હો એ અંજનીના નયા બજરંગી વીર 
હનુમાનની. 


ચૌધરી અને પંચોળી કૃત 
ખાલોપચોાગી પુસ્તકે 


સુદામા ( ત્રિઅક્ી બાલનાટક ) દી. ૦-$- 


શજયૂય યસ (અક ૧ લે, જરાસ'ધ-વધ) ,, 
સીતાહરણ ( ત્રિઅહી બાલનાટક ) ક 


ડાલું કોણ ? (એકાંદી બાલનાટક) ક 
અજરગી હતુમાન (બાલવાર્તા) ક 
મૃષ્ણુતું બાલચરિત્ર (બાલવાર્તા) ર 
કંસવષ (બાલવાર્તા) ફુ 


ન'દનવન ભા. ૧ (બાલવાર્તાએાનેો સ'દ) ,, 


સોલ બએજન્ટ્સઃ--- 


૦-૪- 
6-૪ 
6ન્‍૨નન૮ 
૦નન્‍નઝેનન૯ 
9-૨૧-૯ 
૦-૨૧-૦ 
€-૪-૯ 


મ્ેશર્સ કરસનદાસ તાર્ણુદાસ એન્ડ સન્સ; 
ખુકસેલસે; નાણાવટ, સુરત. 


મુદ્કઃ--નારાયણુરાવ લટ્ષ્મણણુરાવ નીકષ# ' 
મુદ્રણુસ્થાનઃ-મી ધંકર? પ્રી. પ્રેસ, શોટાલીજ, સુરત. 


પ્રશાશઃ જેઠાલાલ છગનલાલ ચોધરી; ગોપીપરં, સુરત. 
નવરાત્ર, ૧૪૮૪. 


